Kisimamo cha mwanamke 


1. Wanaposwali wanawake kwa jamaa, lililo sunna ni asimame imamu wao kati ya safu yao na 
asiwatangulie. 

2. Mwanamke husimama nyuma ya mwanamume iwapo mwanamume ni imamu wake. Na akiswali na 
wanaume basi atasimama nyuma ya safu. 


3. Iwapo wanaume na wanawake wanaswali jamaa, sunna ni wawe nyuma ya wanaume. Na safu zao 
huwa ni kama safu za wanaume. Abu Hurairah t amepokewa akisema kwamba Mtume wa |/lwenyezi 
Mungu 8S alisema: (Bora ya safu za wanawake ni zile zilizo nyuma ya safu, na shari ya sjifu za wanawake 
ni zile za mwanzo wake) [Imepokewa na Ibnu Majah.] 

https://www.al-feqh.com/sw/uimamu-na-umaamuma 




